



N 
















a WL 





mhlwyf Talgarth, Sir. Frycheiniog, ar y Meg o 
fs Hydref diweddaf. Profwyd ef yn euog, a. chaf- 
T. — odd ei ddihenyddio ar g 23ain o Ebrill; 1861, ŷn 
T Aberhonddu. 


| CAN NEWYDD, 

| YN RHODDI HANES ''R 

LLOFRUDDIAETH 

| ; ' ARSWYDUS, 

Î U A gyflawnodd William Walliams, ar, eâ | Fodeyb ; 

S Pws. 4nne Williams, lrwy. ei saethu, yr hon oedd yn, 

mr “ byw mewn Ffar, Jêchan o'r enw Gwynefawr, yn, 

Ï 








Gwrandewch (gonigo Uwyd ^r hol wlad, 
“ |] >^ Llawn o gwynion yw y ganiad, 
| Sef hanes am lofruddiaeth,lidiog 
ì Gadd ei chyflawni 'n Swydd Frycheiniog, Ud 
Ŵ 


“R oedd yno fachgen'ieuanc gwiwlan, 
Tu a phedair blwydd:ar-bymntheg Hu A 
Williani Williams'oedd ei enw: 

'R hwn a ddaeth i ddiwedd chwerw, 


a A 


a 












wgetd tn PS On 4 


Nol claddu dad aeth i wasanaeth, 
At ewythr iddo i'r gym'dogaetly; 
Yr oedd pob rhai yn hoffi 'r glanddyn,. 
Ms iddo, goledd fyrdd y gelyn "7. 
Mi draetha 'r hanes yn geffelyU] | 
| Fel aeth ymwelid a'i:chwaer â'i fodryb, ] 
Ei fodryb oedd yn berchen eiddo, 


” CYH byw rhyw-bellder oddiyno. | NG | 
| «Y moswai th liono ynocysgodd, A vr ô. 
o Ardydd canlynol 'fea'i saethodd; Wa 
^SNobhynefea waeddodd.allan, 
et Maemadryb wedi saethu ei hunan 4. 0 


Ei chwaer a redai i'r tyyn union, . 
A chafodd ôlwg drist echryslon, 


'Gweld-gi atiednh yno 'n gorwedd, 
Ar y llaŵr yh ddigon marwedd. 


Yn ei chefn 'r oedd. wedi ei saethu; 
(O'r fath olwg wael/oeddiarni,) 

Yn eihiSWYBO o. hollol, O 
Cadd wynebi/r byd tragwyddol. | 


a 
ie , 
dl ————— Ek a “ 


Fe geisiai gyfiawnhau eì hunan, 
| | Maenid oii,fodd 'r ai yr ergyd allan... ô 
v Ond barn y cyhoedd ydoedd iddo ., A 
Ef ei lladd er mwyn ei heiddo. Ê 


'MÌien ychydig cyfaddefodd 'c | 
Mae 'fe,ei hun, o'i fodd ai saethodd... 
Ag yna garchar cadd êi. gyrchi, 
Hyd ddydd ei brawf yn Aberhonâdu. ., 


11 


sr 


'e n 





























3 


Pan ddaeth y Session/cadd ei fafnu | 
'Nawr gerbron y Judge ar Jurg ; 
'Nol pob tystiolaeth caed e'n euog ; 
O'r lofruddiaeth-anrhygarog. | 


Ar barnwr roddodd arno'r ddedfryd, 
Mae dyn oedd ef i golli fywyd: 
Pryd hyn fe ddrylliwyd ei deimladau, 
Nes oedd pawb yn wylo dagrau. 


Fe'i cymmerwyd gyda,galar, yn og 
Yneiol drachefn i'r carchar go ^J. 
Gyda pharch yr oedd 'r Offeiriad 

Arno yn gweinu wrth ei alwad, 


Bu gweinidog y Bedyddwyr 

Yno yn rhoi cynghorion cywyry 
Am iddo ddwys-weddio ar Iesu, 
Gan fod ei amser bron terfynu. 


Bu fam a'i chwaerïa'i ewytlir yno, i 

'N ymweld ag ef gan ddirfawr wylo ; 

Ei fam ddywedai gyda galar— i ee 
Pa fodd gwnaest hyn fy machgen hawddgar ? 


Paryw galon all ddychmygu, N. 
'Tein;ladau'r fam yn y carchardy, 
Pan 'r oedd yn talu 'r ola ymweliad 
A'i hanwyl fab cyn ei ymadawiad.” 


Y trydedd dydd ar hugain ydoedd 

O fis Ebrill, pan ddaeth miloedd, - 
Tua'r dref o bobcyfeiriad, ' 
I gael gwel'd ei ddihenyddiad, 





LLANBEDR : Argraffwyd gan JENEIN DAVFES; 





f 


groesbren fei cymmerwyd). 
tyn am eì wddf'a roddwyd j 
hedair blwydd ar-bymtheg 
ei oed ar-hyn.o adeg. 


fath waedd oedd gan y bobol; 

an hurddiwyd'ef'i'r byd trag'wyddol; 
— Rhwnŷ dae'r h nef y eafodd hongian: 

' Am ei hynod ddrwg eihunan: 


'R oedd yr olwg arno 'n:ddigon, 
I doddu y câleta ei galon, 

O na fyddai liyn yn:rhybydd, 
I bob oedran'trwy y gwledydd, 


Waith saethu fodryb 'r oedd:mewn gofid, 
Gan ddyweyd ar unwaith es ai bywyd, 
Ond mi gefaìs 'amser yma, 

Er cael ceisonefol noddfa; 


Bydded i'w: bertlnaeau hâwddgar, 
A'i gyfeillior syddi mewn galar, 
Droi mewn pryd at Iesu:grasol, 
1€yn gwynebu'r“ byd tragwyddol. 


Gweddiwn xinan 'n ddyfal;beunydd, 
Am nerth i rodio'n fyrdd; yn Arglwydd: 
Na chlywom. byth: am erchyll ddiben, 
Unrhyw ddyn o. dan:y grogbren.. 
D. JONES, Llanybyther. 


9 


(Lle y gwneir pob matlt o Argreffwaith am' bris iselu) 





Ŵ 











dm 





z 
a 


L> a8 —— t————tdn in —_— _— ; 


y 


* — 


we 
i 






k 


